WicipediA 


Altaeg 


Un o'r ieithoedd Tyrcaidd yw Altaeg neu Alteg (hefyd: Altai neu Altay), sy'n un o ieithoedd swyddogol 
Gweriniaeth Altai , Rwsia. Cyfeirid at yr iaith fel Oyrot cyn 1948. Mae'n ymrannu'n ddwy brif dafodiaith a 
ystyrir gan rai yn ieithoedd ar wahân, sef Altaeg y Gogledd ac Altaeg y De. 

Siaradwyr 


Prif siaradwyr brodorol yr Altaeg yw'r Altai yng Ngweriniaeth Altai ac yn rhanbarth Altai Krai yn rhan 
Rwsiaidd Canolbarth Asia . Mae tua 20,000 yn siarad Altaeg yn rhugl gyda tua 70,000 arall yn ei deall i ryw 
raddau. Mae'r rhan fwyaf o'r siaradwyr brodorol hyn yn siarad Altaeg y De. 

Sgript 


Arferid ysgrifennu'r iaith mewn sgript Lladin o 1928 hyd 1938, ond defnyddir yr wyddor Gyrilig (gyda 
pedair llythyren ychwanegol: Jj, Khr, Öö, Ÿÿ) ers 1938. 


Dolennì allanol 


■ Yr wyddor Altaeg (http://www.tarbagan.net/fotj/AltaiLang.htm) 

■ Ymadroddion Altaeg (http://www.webcitation.org/query?id=1256451922995530&url=www.geoc 

ities.com/Athens/9479/altai.html) 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Altaeg&action=edit) . 


Wedi dod o " https://cy.wiki pedia.org/w/index.php?title=Altaeg&oldid=2275435 " 


Newìdìwyd y dudalen hon ddìwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 04:54. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creatiye Commons Attribution-ShareAliRe ; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






















